


PA LE BYDD 





'CAN' MLYNEDD? 


'Rwy'n cael fy llenwi nos a dydd, 


O ddedwydd ryfeddodau! ! 


Wrth wel'd yr haul, a'r lloer, a'r sêr 


Yn dêr trwy'r eangderau ; ; 


Ond mae rhyw frath yn fy nwy fron, 


Yn ddigon o eiddigedd 


I'm gyru'n wallgof yn y fan,— 


a Yn belen gron mor gryno, 


a 


i MW i 


Oes helaeth i'w phreswylio; 


4 


Yr âf cyn hir i orwedd 


X 


Cantorion cu naturiol, 


I minau sy'n ddymunol; 


— au 


« 


oh 

4 

* 

Ŵ 

Ŷ 

^ k 
: 


U 


O fawr i fân, yn fwyniant, 


F' 


Na gorau'r rhai a'm carant ; 





B'le byddaf 'mhen can' mlynedd? 


Wrth wel'd y ddaear hawddgar lion, 

Mae hiraeth arnaf am gael byw, 

Ond, mae pob peth yn tystio'n wir 

Dan ddillad gwyrddlas daear lawr, 
Cyn toro gwawr can 'mlynedd. 

Mae elywed miwsig, diddig dôn. 

Yn canu'n gerddgar llafar lais, 

A bod dan frig coed tew-frig, a'u 

Canghenau'n llawn cynghanetid ; 


Ond ni chaf wrando'n llon y llu 
'N molianu'n mhen can' mlynedd. 


Mae cael cyfeillaoh merched glân, 
A chael serchawgrwydd, llwydd, nid llai 







Pê Pwlad, 
A. thrysŵg dd, 

A choron aur WllllW i phen— 
B'le byddwn 'mhen can' mlynedd ? 






































Beth byddwn well pe cawn yn dêr 
Rif ser o bob trysorau; 
Pe cawn y byd i gyd, mewn gair, 
A dillad aur, a pherlau, 
A chael y clochydd o bob gwlad ' 
Yn rhaa, a phob anrhydedd, 
Mewn palas aur, a thwr hyd nen— 
B'le byddaf 'mhen can' mlynedd ? 


Pa le mae'r enwogion gynt, 
Rhai oeddynt o bob graddau ? > 
Yn gorwedd draw, gerllaw i'r llan, 
Y fan lle byddaf finau ! 
Ac felly pawb, ar fyr o dro, ; a 
Beth bynag fo eu bonedd, * 
Rhai ereill fydd o dan y nen 
Yn byw yn mhen can' mlynedd. 


Yr y'm yn cofio clywed sôn 
Am lawer o'n perthnasau, 
Ac yn y bedd maent cyn ein bod 
Yn nabod eu gwynebau ; 
Mae amser wedi symud myrdd, 
Trwy lawer ffyrdd i'w diwedd, 
Ac un o fil, trwy lawer loes, 
Sy'n cyrhaedd oes can' mlynedd. | 


Mae cylchdroadau'r bodau'n bur FT 
Ac eglur drwy y gwagle, 
Yn ein rhybuddio'n llon a llwyr, 
Heb aros hwyr a bore; Gb 
v O! holwn, bawb, bob nos a dydd, o 
y Yn ddwys.beth fydd ein hagwedd 
Yn nhragwyddoldeb, tudraw'r llen, At. 
Lle byddwn 'mhen can” mlynedd. i 


Gwrnyx GaEnniDEG, B.B.D. 





























Cofia yn foreu dy Greawdwr, 
Cofia ei air, a phaid â'th lwgwr; 
Cofia fyw i Dduw yn gyson, 
Cofia gadw ei orchmynion. 





Cofia os na wnei di ddefnydd 

O'r gair roddwyd it gan Ddafydd, 
Y bydd fel maen ar ryw ddiwrnod 
Yn dy suddo i uffern isod. 


Cofia am y codwm bore, 

Draw yn Eden yn y dechre; 
Cofia'th fyned wrth naturiaeth, ) 
Dan ddedfryd farw ail farwolaeth. i 


Cofia gynghor hedd yn esgor 
Ar addewid fawr ei thrysor ; 
Had y wraig yn gadarn sigo 
Pen y sarph a ddarfu'n twyllo. 


Cofia Grist yr Archoffeiriad, 
Addas yw i gadw'th enaid; 
Cofia rhoddi'th hunan iddo, 
I dy buro a'th sancteiddio, 


Cofia'r man ca'dd ef ei eni, 

Draw yn Bethlem mewn tylodi, 

1 fyrddiynau o dylodion 

Gael eu gwneyd yn gyfoethogion. 


Cofia'r cleisiau a'r archollion, “| 
Gwel ei gefn yn gwysau hirion; 
Cofia'r man bu'n anwyl Iesu 

Megys dafnau gwaed yn chwysu. 


Cofia;r goron ddrain a blethwyd, 
Ac am santaidd ben a wisgwyd ; 
Cofia hefyd ôl yr hoelion, 

Gwel yn llifo waed ei galon. 




































Cofia'i ben ef yn gogwydds 
A'i sanctaidd Ysbryd yn ymado ; 
Cofia am y gair “ Gorphenwyd,” 
| A hyfryd sain y gair ““Boddlonwyd.” 


Cofia beunydd ei farwolaeth ; 
Cofia ddydd ei gladdedigaeth ; 
Cofia am ei adgyfodiad, 

Jofia hefyd ei ddyrchafiad. 


Cofia'r man mae yn bresenol, 

Yno'n eiriol yn wastadol ; 

Ac yn erfyn am faddeuant 

It' yn aberth Crist a'i haeddiant, _ 


Cofia, enaid, am ddefnyddio 
Aberth Orist a'r iawn gaed ynddo, 
Cofia gael cyn awr marwolaeth 
Feddiant gwir ar iachawdwriaeth. 
ÏEUAN WDDYN. 


| PETHAU HOFF GEN [ 


“wyl 5 yn GN Lu Y dolydd. 
Edrych dros y meusydd glâs, 

Gwel'd y nant yn gloewi'r graean , 
Trwy ddoldiroedd teg a brâs; 

Eistedd ar y mynydd uchel 
Draw yn mhell o swn y byd, 

Gwrandaw ar y côr adeinios 

(4 “ Sydd yn hollol ddenu'm bryd, £ 


'Rwyf yn hoffi gwel'd y plentyn, 

Hoffi gwel'd y plentyn bach, 
Pan mae delwedd pur y rhosyn 

Yn arddurno'i ruddiau iach ; . 
J>. Gweled perffaith ddiniweidrwydd 
.. Yn ddelwedig yn ei wedd, 

“wel'd dedwyddwch mewn perffeithrwydd | 

I yn eistedd ar ei sedd, - 








